


Y FEIRNIADAETH. 


Y Lle» Ooch.—Can dda iawn yn y comic siyle 
Pur ddarluniadol ei darfeliad, a'i chrebwyll yn 
rhagorol, ond dylasai yr awdwr gofìo cadw at yr 
un mesur ar hyd ei gan. Nis gwn pa beth yw yr 
ysfa sydd ar y beirdd yn bresenol am amrywiaeth 
mesur mewn rhyw ganau byrion o'r fath. 


CLWYDFARDD. 


Y Diafol ddisgynodd i'r ddaear, 
Ac yna fe hauodd ei had; 
Ni welwyd erioed fath gyfnewid, 
Pan gaed yr hyll fwystfil yn dad; 
Cyfnewid a wnaeth ar wynebau.— 
Aeth arnynt bob agwedd a dull; 
Miliynau debygent i'r bwystfil, 
A hyny'n anterthol o hyll. 


Eu hysbryd a aeth yn afrospo, 
Heb arnynt un rêol na threfn; 
Ond rhedeg, a'u hwyneb i waered,, 
Ffordd Satan sy'n llydan a llefn; 
Fel dyfroedd ar ben goriwaered, 
Yn prysur ymarllwys i'r nant, 
Mae'r diafol yn wreiddiol ddrygionus: 
Naturiol ddrygionus yw'r plant, 


“WW “ a _ _ L 4 
M 7 cc Sy Cd yN 
N a yw (| 











o 
y 


Mae nodwedd y plant yn fastardaidd,— 
Cymysgedd o ddiafol a dyn ; 

Rai prydiau ymrithiant yn ddynol, 
Bryd arall fel diafol ei hun, 

A welsoch chwi Wil-y-ddau-wyneb? 
Os gwelsoch, synasoch, 'rwy'n siwr, 

Rhowch ostep am funud cewch glywed 
Rhyw 'chydig o hanes y gŵr. 


Fel dyn yr oedd Wil yn dra glandeg, 
Pob lodes oedd hoffus o'r llange ; 

Nis gall sai rhïanod diniwaid 
Byth ddeall fod ynddo'r fath strange ; 

Roedd Wil yn ddeallus i dwyllo, 
A. dallu trigolion ei wlad ; 

. Fe dybiodd, ryw ddydd, yn ei lwyddiant, 

Y twyllaife'r diafol, ei dad. 


Fe wisgai Wîl yn drefnus o'i goryn hyd ei draed, 
A'ifochau fel dau rosyn, yn goohion, megis gwaed, 
P'le bynag yr ymwelai, nid oedd ei fath i'w gael; 
Edryehai llangciau glandeg wrth Wil yn hynod wael. 


Ei wên oedd ar ei enau, a'i lais arafaidd mwyn, 

Lled fainion eilygadau, a theneu oedd ei drwyn ; 

Pob peth ar Wil yn gweddu tra byddai'n gwneud ei drîc ; 
Eich twyllo wnai mor gyflym cyn gallech dâwedyd “*Tic.” 


Daeth Wil ìi sylw'r mawrion, yr oedd yn ddyn mor hardd, 
A mawr yn mysg llenorion, fe fynai fod yn fardd, 

Ac megis dyn dysgediz, yn drwyadl mewn dwy iaith, 

Ac hefyd mewn celfyddyd yn gymwys'i bob gwaith, 


Pan aeth yn farnwr 'Steddfod, ni cha*dd erioed fath sport; 
Pe cawsai'r gwaith yn fynych palwasid Wil yn ord, 

Fe gyfansoddai'i hunan, A'i waith ro'i ar y cy'd; 

Yn rhanog â'i gyfeillion, fe enillai'r gwobrau i gyd, 


vw.MAw >S[(f) 
* 


3 


Ei ffordd ef gyda'i fasnach oedd prynu eiddo gwael, 

A thaeru wrth eu gwerthu nad oedd rhai gwell i'w cael; 
W rth glywed Wil yn brolio, 'ar blant y byd â'i blys; 
Ni chai un lodes basio na chodai Wil ei fys, 


Os clywai fod ymrafael mewn cyfraith rhwng rhyw ddau, 
Cyttunai Wil, am arian, i ddwyn tystiolaeth gau ; 

Mewn Sessiwn tyngâi 'nadon, heb pofìo'r farn :â fydd, 

Y diwrnod daw i'r amlwg ei dywll i oleu'r byd., 


Pan *r elai Wil i'r Capel , fe fyddai'n bloeddio “* Amen,” 
A bechgyn y gyindogaeth yn ehwerthin am ei ben ; 

Mae llawer un o'r rhei'ny a'u deall yn bur dda; 

Hwy welant o fìaen llawer yn mysg y defaid g'nâ. 


Daeth Wil ï foâ yn flaenor, i arwain Eglwys Dduw, 

Fel llong ar fôr tymhestlog, a Wil oedd wrth y llyw; 

A dringodd i'r Areithfa, Bwriadodd fyn'd yn fawr, 

Heb wel'd yr erchyll godwm pan fyddai'n cwympo i lawr, 


Fe'i clywyd mewn Socief yn adrodd profiad gwych ; 
Meddyliwyd y pryd hwnwna's gwelsid mono'n sych ; 
Ond rhyfedd! wedi hyny, mor fuan troes yr hîn,— 
Fe welwyd Wil gan syched, "roedd fel y.gorsen grîn, 


' Rhyw noson aeth i garu at fenyw hardd ei llun ; 

Gwell fasai i'r lodes drwsitan na welsai 'rioed mo'r dyn 
Pan gafodd Wil eì neges, dechreuodd ddangos gwg; 
Pan welodd Nelei chariad 'roedd fel yr ysbryd drwg. 


Rhoe Wil ei wyneb goreu ì fyn'd i garu merch, 
Ymddangos wnai yn hwnw fel llangc yn llawn o 
Deallai'r ffordd i dwyllo lodesi glana'r wlad, 
Pan ddelai yn galedii'r Babinid oedd dad, 


serch; 


Ond Wil ddechreuai wadu, gan dyngu llyfon byll, 
Na welwyd neb yn holloì, ond diafol, yr un dull; 
A'i blant 'run modd ag yntau, a'u troiau fel eu tad ; 
I Wilferoddes gyngori fyn'd i ffordd o'r wlad, 








î 


I'r diafol bu yn ufudd,-—aeth i Australia bell, 

Gan goelio tad y celwydd fod hyny'n ganmil gwell ; 
Gwrthododd daeddf oddefol i ddofi tân ei chwant, 
Ac hefyd ddeddf natu1iol, sef moesol fagu plant, 


Er cymaint ei ddysgeidiaeth, ni ddysgodd ofni Duw: 
Mae'n amlwg, erbyn heddyw, bod Satan wrth ei lyw ; 
Cyflawni 'roedd ei ddeddfau, wrth ddilyn ei ddrwg ohwant, 
Gan gymwys fabwysiadu I Belial rwysg ei blant. 


Er pelled oedd Awstralia, daeth ato'r digwydd gwaeth, 
Duw cyfiawn; a'i ddeddf uniawn ddanfonodd ato ei saeth * 
Daeth ato'r t'wysog angau, wr cadarn mawr ei nerth ; 
'Doedd meddu drwg; dichellion pryd hwnw fawr o werth, 


Nis gall'sai'i holl ddichellion droi wyneb angau draw ; 

Fe ddaliodd Wil yn llonydd nes trengodd dan eilaw ; 

Bu farw yngwlad Australia, drwg gyflwr, yn hen lango ; 

Clywch chwithau'n awr, ieuengtyd, ni thorodd diawl mo'i 
wangc. 


Mae heddyw'n taenu ei rwydau mor gyflym ag erioed 
Pe.gallech fod yn gyfrwys, gwaith diafol fyddai'n foed, 
Ystyriwch, fechgyn ofer, er treio pob rhyw sgil, 

Na byddwch yn y diwedd un gronyn gwell na Wil, 


*Ioan V, 14. 


Llanrwst, Argraffwyd gan 7. Jones, dros yr Awdwr, 








